WikipediA 


Wikang Tatar 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang wikang Tatar (Tatar: TaTap t ene; mamapna, tatar 
tele, tatarga ; /Ai- or (jr ay isang wikang 

Turkiko na sinasalita ng mga Volga Tatar na matatagpuan 
sa modernong Tatarstan, Bashkortostan at sa Nizhny 
Novgorod Oblast. Hindi ito dapat ikalito sa wikang 
Krimeanong Tatar, na kung alin ito ay malayo na may 
kaugnayan ngunit na kung saan hindi makapaguunawaan 
ang pareho. 


Heograpikong distribusyon 


Ang wikang Tatar ay sinasalita sa Rusya (mga 5.3 milyon 
na tao), Ukraine, Tsina, Finland, Turkiya, Uzbekistan, ang 
Estados Unidos ng Amerika, Romania, Azerbaijan, Israel, 
Kazakhstan, Georgia, Lithuania, Latbiya, at iba pang mga 
bansa. Mayroong higit sa 7 milyong mga mananalita ng 
Tatar sa mundo. 


Mga sanggunian 


1. [File:XanbcfDMH_A36yKa_TaTapcKoro_?i3biKa_1778.pdf Xanbc)DMH, CarnT. A36yKa TaTapeKoro 
H3biKa. — M., 1778. — 52 e.] 



Tatar 

Taiap Te/ie / tatar tele / j yW? 

Sinasalitang 

Rusya, ibang post-Sobyet 

katutubo sa 

na mga estado 

Etnisidad 

Mga Volga Tatar 

Mga katutubong 

6.5 milyon (2015) 

tagapagsalita 

(ilang L2 speakers) 

Pamilyang wika 

Turkiko 


- Karaniwang Turkiko 


- Kipehak 


■ Kipehak-Bulgar 


- Tatar 

Sistema ng 

Alpabetong Tatar (Arabe, 

pagsulat 

Siriliko, at Latin) 

Opisyal na katayuan 

Opisyal na wika sa 

—— Rusya 


■ Padron:Country data 


Tatarstan 

Pinangangasiwaan Institute of Language, 

(regulado) ng 

Literature and Arts of the 


Aeademy of Seienees of 
the Republie of Tatarstan 


(http://www.ijli.antat.ru/lan 


guage.html) 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-1 

tt 

ISO 639-2 

tat 

ISO 639-3 

tat - inclusive eode 


lndividual eode: 

Linggwaspera 

44-AAB-be 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 










































Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika atRusya ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia 
sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.Org/w/index.php ?title=Wikang_Tatar&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Tatar&oldid=1545030" 


Huling pagbabago: 14:39, 7 Pebrero 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 











